


















| MARWNAD, 


DDUWIOL GOFF ADWRIAETH 


ac AM FARWOLAETB Y 0 Tî 
od —" Parchedig” WILLIAM. THOMAS, 
O'r Ty Draw, y Pile,. 
â YN SWYDD FORGANWG) 


Yr hun a ymadawddd a'r byd, y 22:0. Awst. 1811, yn 88 o'i o«d;, 
wedi bod dros 12 yn Milwrio ac yn Pregethu dn. 5 
faner cì Arglwydd feuGrist 5^ 


WYR 
Fe 





mm 


y 
a 


“Gan DANIEL DANIEL, o'r Constant. 





mu 


'y ydan fy dd byth mewn Coffadwriaeth, Sanxedi 8. Fo 





nA o 


hb 


y hwy PN. rho? pin i lawr ar bapur, 
Nis gwn pa fodd y fyn nd ymlaeh, 
F sôn am dad oedd yn yr eglwys, b 
O'r anialwch acth yn lân ; bi 
Os caf gymhorth oddi uwchod, a 
A goleuni'r golofn dân, dt y Sg 
Pwy a wyr cyn bo'i mi orphen, 
Na bydd halen ar y gân 2 


2. William Fhomas ddiwyd enwog, 
Ei gorph sydd heddyw yn y. bedd a 
Gwedi gorphen ar Cb yrfa, ML 
Baid mewn tragwyddol iaid g 
A ag rhyfel poen pa methiant, 
Byth ofewn y wlad lle mae, 
Ond llawenydd a hyfrydwch,” 
y dâ.'r Henib edig; rai. 


























































2 


3. Ni'th raid achwyn i'r llalfurwr, 
Dori 'r yd ìi lawr cyn pryd, 

Rhoddwyd iddo gyflawn ddyddiau, 
A gorchwyl yn eilaw ohyd; 

Gwedi olchi yn y ffynnon, 
Gwedi gannu yn y gwaed, 

” Gwedi maddeu ei holl bechodan, 
' Feaeth adreat ei Dad. 


4. Nid a'i sonam dano yma, 
. Fel rhyw ffermwr diwyd dryd, o 
Casglu'r yd i mewn i'r scubor,  ; i 
Rhoddi 'r gwair dan grongwyd glyd; ' 
Hyn a gair gan y bydolion, 
* Y rhaì sydd ymma ^'n gwneud ei tre, 
Ond roedd calon William Thomas, 
Yn gogwyddo at bethau 'r ne'. 
8. Y Mae'n gof gan rai o'r brodyr, 
Ei dystiolaeth felus glyd, 
Arddydd cclan yn gyrneli, c 
Lle'r oedd amryw ^n cwrdd ynghyd” Ŷ 
> Deuddeg mlynedd lawn a thrugain,. 
 “* Ge's yngwinllan Brenin ne', 
Pe cawn ddeuddeg mil yn rhagor, 
Ni newidiwn ddim o'm lle.” 


uu dd 


6. Pwy mor aml mewn griddfanau,. c 
A gweddiau ddydd a nos, : 
Dros y byd a thros yr eglwys,. 
Dros elynion creulon croes? 
Cafodd siampl gan ei Arglwydd | a 
Ac wrth honno mynnai fyw Ŵô 
Fíaelodd neb a'i droi o'r llwybr 
Ne's mynd adre at ei Dduw. 


7. Tori ei farai'r newynog, 
Oedd ei bleser nos a dydd, 
” Rhoddi gwisg i guddio noethni, yn 
Yn enwedig blant y ffydd; 
Gwneuthur da yn lle drygioni, 
Nes oedd rhai o blant y byd, 
Yn ffaelu dywedyd yn ei erbyn, 
Ond yn gorfod mynd yn fud, 








cn O Y HD 
o, 


8 


8: Nid gwr ffraeth ei ymadroddion,,. 
Mewn cwmpyniaeth oedd efe, 
Dystaw tawel ac anaml, 
Oedd ei eirian ymhob lle; 


Prudd echneidio am i'r gweiniaid, 


Gael nerth'i ddal eu gyrfa i maes, 
Pwy all ddweyd-yngwyneb Bibl, 
Nad yw rhain yn nodau gras? 
Fe fu'n teithio hir flynyddau, 
Yn y gogledd faitha'r de, 
Yn cyhoeddi. pur efengyl 
Gallu Duw lle cym'ro hi le; 
Fe aeth rhaì o ffrwyth ei lafur, 
' P'r llawenydd pur o'i flaen, 
Fe ddaw torf o blant y cystudd, 
Etto i seinio 'r nefol gan. 


10. Gwedi natur gael ei maeddu, 
Methiant oedran ddod ymlaen, 

Ffaelu teithio bro a bryniau, 
Draw ac ymma fel o'r blaen ; 

Roedd ci ejriau 'n fuddiol gartre, 
Nid oedd diffig ar eì ddawn, 


Melus, iraidd, awdurdodol, 


O drysorau 'r nef yn llawn. 


11. 'Rsedd ei glust yndenau i wrando, 
Ble clafychai gwraig yr Oen, 

Ble'r oedd plant yn cael eu geni, 
Ac yn ffaelu tewi sôn ; 

Dân weddio fo a'i yno, 

“ Ac a dynnai 'r nef i lawr, 

Nes bai'r rhai oedd gynne yn wylo, 
Yn bloeddio o lawenydd mawr.. 


_12. Os ai gwan i ddweyd ei brofiad,. 


Pwy mor waned ag efe, 
Medrai yn wastad gydymdeimlo, 
A'r rhai tlota ymhob lle; 
Annog pawb o'i anwyl frodyr, 
Garu eu gilydd yn. ddilai, 
Ac na byddai I gariad oeri, rl 
. Er o bosibl weled bai... Ag 






































ê 
13. Cegin,paflwr, cell, £ scybor). 
Oedd yn rhydd at achos Duw, 
"Stafell, gwely, bwrdd, canhwyll.brem,. 
Pob petharall yn ei ryw ; 
Arian, aur, pan byddai galwad, 
Gwair, a: cheirch, aphorfa fras, 
Eito 'r blawd oedd yn y celwrn, 
A'r olew.byth yn cadw ci flas. A 
4. Fo wna gras ei ol le byddo, Ul | 
' Surdoes yw lle,cym'ro:ei le, ' 
'Fe dâl yr Arglwydd ar eî ganfed, . . y 
_ Yn y bydhwn i blant y nes. DH 
Os hau yn-brin, yn brin rhaid: medi, 
Coliwn hynny.blant y ffydd, 
Ond ymhelaethu mewn daioni, o 
Fe ddaw crop o hyn ryw ddydd, 
15, Fevwgyhoeddai yn wyneb angau, 
Br mor arwed yn ei wedd, 
40 0e3 yn awr ddim damnedigaeth, . fain! 
_ Fe ddaeth Cristi'r lan o'r bedd, 
“Y mae'r dyled wedi eu dalug 
Ar biliau wedi,ei croesi gyd, o. 
y Fe gaiff plant yr arfaeth forau, 
| Fythol wel'd eì wyneb bryd. 
F6. Ffarweliddo rhaìd ymado, 
Er ei ddoniau yn ei ddydd, 
Nid ei golled, ond ei ennill,” : 
Fe ga's farw yn y ffydd ;. RD OH ŵi 
Gwedi teithio hir flynyddau, * ue BW 
Hardd bererin ynei le, 1 — 
Heddyw ymhell tu hwnt i ofíd, - 
Gyda ^r Iesu draw yn nhre 





cs 
me” 
Sa 


sa yiu o 
_ ———__ 





ï 


DIWEDD; 






c^ 
IT SE Dd MP PS MP gd SP 


Jn F os, Argraffydd, My RAO, 


